“ MARWNAD, 
5 4 
DDUWIOL GOFFADWRIAETH, 


AM Y PARCHEDIG 


THOM.AS D.A VIES, 
GWEINIDOG YR EFENGYL í Ŷ 
Yn y Pant-têc a'r Bwlch-newydd, 
SWYDD GAERFYRDDIN; 
YR HWN A YMADAWODD O'R BYD HWN, 
Hydref 4, 1813, yn 78 o'i oed,, 
Wedi bôd yn y, Weinidogaeth 49:0 'flynyddau. 
0 GG GGGD — 
GAN WILLIAM BEYNON, 


BETHANIA, LLANON, 


NUMERI 920. 29. 
A'r holl gynnulleidfa.a wylasarit am Aoron, 
DANIEL 12,83... 


A'r doethion a ddisgleiriant fel disgleirdeb.y ffurfafen £ 
t'r rhai a droant lawer i gyfiawnder, a TAR, fel. ŷ 
sêr byth yn “a 


CAERFYRDDIN): 


ARGRAPHWYD GAN J. HARRIS, PORTH-TEWYLL, 
a eriiid ; ŷ 3 


1814. 








MARWNAD, &e. 


Pi dasg 


I Â RGLWYDD mawr y lluoedd uchog, 


Brenin y brenhinoedd isod, 
Dy ragluniaeth sydd yn hynod, 
A'i throeon maith yn peri syndod; 
Olwyn fawr yn troi mewn olwyn, 
At derfyniad oll yn dirwyn, 
Yn dwyn yn mla'n, trwy ddw'r a thân, 
Dy amryw lân amcanion, i 
Dyfnion, dyrus, dwys ddirgelion, 
Yn anamlwg i'r angylion, 


2 Yn rhediad rhydd dy ragluniaethau, 
| Fe ddaeth brenin dychryniadau 
T Aberdauddwr daeth e'n ddilys, 
Nes myn'd a bywyd meistr Davies; 
Ni wela'i mwy mo hono yno, 
Yn ei gystudd trwm yn cwyno, 
Aeth efe, 'tifedd ne', 
I'n sanctaidd le siriol, 
I blith yr hardd gwmpeini nefol, 
Sydd a'u sylwadau yn silweddol. 








3 










Ten 









$. Ei alw wnaed ìi winllan Tesu, 
Lle by e' ddiwyd yn ymdrechu, 
I gyhoeddi'r iachawdwriaeth, 
Sy'n ngwaed yr Oen fel moroedd helaeth :. 
Ei fywyd oedd yn hynod addas, 
A'i gyfeillach hardd yn urddas, 
Ac felly 'ro'dd, yn mhob modd, 
Ar g'o'dd yn dangos allan, 
Rhad rinweddau ei Brynwr pur-lân, 
A'r gwaed sy'n golchi'r enaid aflan, 






















4. Bu'n weinidog cywir cyhoedd 

Yn ei eglwysydd faith flynyddoedd, 

Wedi ei lanw yn llwydd a doniau 

Cywrain, cu ei gymmwysderau ; 

“ Ei weinidogaeth oedd lwyddiannus, 

Yn adeiladol, dwys, a dilys, 
I alw llu, o'r t'w'llwch dî, 
I'r goleu cy cannaidd, 

Yn sail sylweddol i'r rhai sanctaidd, 

I adeiladn mewn modd mwynaidd, n 





| 5 Crist oedd swm ei holl bregethau, 

A : a u 
Yn eì berson pur a'i swyddau, R 

i Yn nghyflawnder ei rasusau, 

| A'i anghyffelyb annopnethau, 

A'r angenrheidrwydd anhepgorol 

Î O fywyd puraidd, dwys, a duwiol, 

| F el effaith glir, o'n planiad pur, 

| O fewn i'r wir winwydden, 

| Ac fei rheol rhwydd drachefen, 

I ni gael cysur ar y ddaeren, 


& Defnyddiol oedd yn gym'dogaethol, 
Yn eglwysig, yn deuluol, 







_3stŷ0 













. Ei fywyd oedd yn hygar harddu 

Y grefydd ag oedd yn broffesu; 

Gartre' ac oddi cartre'n wastad, 

Siriol syml eì ymddygiad, y 
A phawb heb wâd, mewn tre' a gwlad, 
Yn ddinacad yn traethu, 

Daccw ffrynd i'r Arglwydd Iesu, 

Mae ei dduwioldeb yn arogli, 


ô 
a 


i 
| 
a 


























7 ' Roedd yn llawn;o bob rhinweddau, 

Yn ei waith ac yn ei eiriau, 

Y man a'r lle b'le bynnag fyddai, 

Yn mhob.goror pawb a'i cgrau; 

Ei egwyddor oedd yn gywir, 

A'i ddybenion yn dra phrysur, 
At ogoniant Duw, tra bu ef byw, 
Yn wyneb pob rhyw elyn, 

Mae e'n awr yn llys y Brenin, 

A'i weithredoedd yn ei ganlyn. - 


$ Wedi diwyd ddilyn yma, 
O'r diwedd daeth yr oriau ola', 
Er mor drymed ei gystuddiau, i 
Mae heddyw'n iach ar ben ei siwrnai, 
Gydâ'r dorf sy'n difyr foli 
Yr hwnmewn pryd fu farw i'n prynu, 
Mewn nefol dôn, heb dewi sôn; 
Heb gur. na pho'n yn canu, 
Heb ddim drygan byth i'w drygu, 
O fewn i'r hartd orphwysfa heddy”. 


9 Pan b'wyf yn. meddwl am eu cwmp'ni 
Mae fy enaid yn hiraethu, 
Am fyn'diar frys o'r wlad o, ods 


. Vr trigfannau dedwydd, hyfryd, o 


9: 





o 


I gael rhan o'r swpper$anctaidd, 
Yn y gwiw ardaloedd,auraidd,  ; 
' Byth igael bod, uwch y rhod, 

I ganu,clod,yn gyson, 
1'r hwn wrth farw dan yr hoelion, 
A lwyr gongcwerodd ein gelynion, 


ED 


10 Meistr Davies a ddihangodd, 
Oddiar y ddaear.hon a hedoedd; 
Gwelodd fyrdd o ryfeddodau, 

Ar ol gorphen ar eì siwrnai, 
Fe ga'dd ysbryd hwylus hylwydd; 
I foliannu Crist yr Arglwydd, 
Yn mhlith y rhai, sydd heb wae, 
Yn ddidrau'n gwledda, 

_ Ar y gwiw guddiedig fanna, 

O gwyn fy myd b'awn heddyw yna, 


41 Fe drafaelodd wrth bregethu, 
Ar hyd y llwybrau daeth i'w gladdu, 
Ni welir mwy moi dirion dynfa 
i'r oreu glod eglwysydd isa”; 
Mae eglwys Crist yn prydd ochneidio, 
. Wrth feddwl ei fod gwedi mado, 
Heb wybod b'le, dan y ne', 
I lanw ei le yn gyfan, 
Y ffeindir un trwy chwilio allan, 
Fo fel efe yn fugail mwynlân. 








19 Sarah Davies paid ag, wylo, 
Cyn bo hir caì fyned atto, 
Evri'th,dad oedd gu ymado, 
Mae Tad'r ysbrydoedd;yn fyw etto, 
” Mae'n ffyddlon ffrynd mewn troeon chwerwon, 
I'r rhai ymddifaid yp Dad. tirion, 











Iesu Grist, y ffyddlon dyst, 

l)an drist a thrwm droion, 
Fe ddysg dy feddwl fod yn foddlon, 
Yn ngwyneb rhagluniaethau chwerwon. 


13 Duw anfeidrol a haelionus, 

Rho etto ras i ./ohn» Davies, 

Cyn ei ddwyn oddiar y ddaear, 

Bydd dy hunan iddo'n gydmar; 

Fe! mewn amser sydd yn canlyn, 

Y delo arol eì dad i ddilyn, 
'Trwy bob cro's, a phob lo's, 
Ddydd a nos heb fethu, 

Dan lifrau bardd y Brenin Iesu, 

O ddefnydd drosto ef a'i caru. 


14 Yn ddeunaw mlwydd a thrugain oedran, 
Yr ymadawodd o'r byd allan, 
Acaeth i'r wlad 'does rhifo dyddiau, 
Blynyddoedd, misoedd, nac wythnosau; 
Deunaw cânt a deg yn union, 
A thair oedd oed ein Harglwydd tirion, 
Pan aeth i bant, ì blith y plant, 
T'r mwyniant uwch daeren, 
Ar bedwrydd ofis hydref, 
Ca'dd eì yrfa ef eì gorphen, 


15 Mae'n awr yn cysgu hŷn yn dawel, 
Dros ennyd fechan yn y grafel, 

A'i enaid wedi llwyr ymado, - 

At seintiau pur ga'dd eu perffeithio; 


Yn Bwlch-newydd mae'i gorph yn gorwedd, 


Hyd nes delo dydd y diwedd, 
Yno yn awr, yn llwch y llawr, 
Ne's delo'r awrifynu, 















7 





» 


Y bydd i'r udgorn mawr udganu, 
A'r meirw yn Nghrist gaiff gyntaf godi, 


| 16. Rhaid ymadael dad anwyla', 
Dros ychydig mi ffarwela, | 
"Rwy'n hiraethu gwel'd dy wyneb, 
Draw yn mhalas trag wyddoldeb ; 
Ac os dof i ben fy ngyrfa, 
Fry i'r weddus hardd gymmanfa, 
Caiff Iesu'r clod, uwch y rhod, 
Tra nef yn bod ni flina', 
Roi'r gogoniant am fy nala, 
Trwy'r stormydd blin a chroesau o'r chwerwa, 


William Beynon a'i cânt. 











” u s 


GAIR O HYMN Î 


A hoffodd Mr; Davies yn fawr yn eì 
fywyd a'i iechyd. 





JP RYD derfydd ï:mi bechu, 
Yn erbyn Duw mor dda, 
Pryd derfydd i mi flino, 


.. O herwydd fy holl blas a 
Pa bryd daw hyfryd fore, bob, i 
Ca'i ro'i fy. meichiau lawr, y, 
A nofio yn dragywydd, 
Yn haeddiant Iesu mawr, 
; ;Ô 






DIWEDD 








ì CAERFYRDDIN: 
drgraphwyd gan Jonathan Harris, yn g 


